












CAN NEWYDD, 
A gyfansoddwyd ar ddymuniad Mab 
Ieuanc, oherwydd 


EI DRWSTANEIDDWCH BOB AMSER WRTH ôl 


Yn nghyd 








A'i lwyddiant mawr anghydmarol yn y diwedd, ar old 
drafferth. er cyrhaedd eì ddymuniad i gael Cydm 
Bywyd. « 


AR xy Don. — “Lu Lon?” 


4 ” 


“Cydnesewch y Cymry mwynlan 
k wrando hanes carwr ifwstôn, 

Fel y ce's fy aflonyddu ? b 
Lawer noswaith pân yŵ caru?” 





O! rachawn, coelwch chwi, 
Feinir ffraeth ddod-yn ffri, 
Mae 'nymuniad am gael cariad, 
'Yreanfwriad a myfi. 









'Myn'd a wnes at. ferch i ffurinwr, 
Gan feddwl 'mou hi'n eithaf carwr; 
Addawodd hon briodi'n union, 
“Os byddai'i thad a'i mam yn foddlg 





'O! na chawn, coeliwch chw», 


A^ 























Wrth droi a thrafod yn y gwely, 
Mi glywn dad y ferch yn codi; 

| Am ei ffon yr oedd e'n chwilio, 
A-finaw'n gaeth heb le i ymguddio. 


na ehawn, coeliwch chwi, &c. 


'Bu'm nyt bwilio am f' esgidiau 
Hyd y Hoffi yn nhraed fy sana u; 
Gwaetlr: ia/b cyfan darfu'm syrthio 
o Ary Gnn i'r pot a'r pisio. . 






4 


On 'pa chawn, coeliwch chwi, &. 


Galw'r cwn yr oedd e'n eger, 
Here Tanggo, catch him Tiger; 
Rhwng ei thad, y cwn, a'r cyfan, 
Ce's y drws a rhodais allan, 


.O! nachawn, coeliwch chwi, &c 


Ar rhyw dromi e's.i'r farchnad, 
Cwrdd a wnes a llon ei llygad; 
— Denais hon oddiwrth y merched 
dr tyîta ni gael glasied. 
bee ÂM. gn chawn, coeliwch chwi, &c. 
'Nol bod ed HR y nei chwmni, 
Gwelwn Gwen yn dechreu meddwi; 
| Ac fe gwympiodd yr un gampus 
' Draws y ford, nes tori'r glasses, 


O! na chawn, coeliwch chwi, &c. 
Ar el iddi dori'r llestri, 
Gwn mai teilwng ydoedd taln; 


t oedd y chwiwgi 'n gofyn chweigen, 
| fìnan'n llwfwr bron a llefain. 


N 'O! na chawn, coeliwch chwi, i,&c 























Y 
i a 





9 





erch tafarnwr fu'm yn garu, 
Merch i shopwr gyda hyny; 
Migawnbaciau odybacco, 
A chwrw, a lieer, faint fawn leicio. 













O! nachawn, coeliwch.chwi, &c. 


Bu'm yn caru merch sy'n gwnioÊ 
Gan feddwl am briodi hono; 
âm fy mod yu lled aflonydd, 
Hyd y crai mi ge's y nedwyddi 5 

O! na chawn, coeliwch” “ChY 


Galw ei.brawd a ne yn union, 
Am hyn nid oeddwn haner boddlon ; 
Ce's ei'lfon ar draws fy nghefn, 
A llygaid du i wella'r fargeu. 


O' na ehawn, coeliwch-chwi, &c. 
Mi e's i garu a gwyddeles, 
Er cael rhyw un yn gydmaress-- 


Yn sossg iawn dywedodd hono, 
. Ach—go home you foolish fellow. 


AA | na chawn, coeliwch chwi, ên 


zz ” 5 
.Bu'm yu carufmerch o Benfro). W. b 
a 
Yr oeddwn am briodi bono; Fis. 
A yn syn- dywedai'r seisnes, fí 


You beiter go about gour business. 
O 1wa chawn, coeliwch chwi, &c 


“wr'th ei chiywdd hi mor soss$g, : 
Digio wnaethum y pryd hyny; 
Mi adawais y ddylluan, 

'Ynoi gwyno wrthi ei hunan. 


-O! na chawn, coeliwch chwi, & / 


â 






Merch i grydd yn awr yw nghariad, 
“Er fod cwyr ar hyd ei dillad; 
“Toddi wnaeth y cwyr wrth garu, 
“Dyma'r modd yglynais wrthi. 


“Fawr a mân dewch yn mla'n, 
Darfu'm cwyn yn fy'm cân; 

.Er mor drwstan bu'm wrth garu, 
Nawr mi ge's fy lili lân. 


“Dyma gynghori chwi feibion, 

-Cofiwch garu merched cryddion ; 
| ;Cefais i gan dad fy mhriod 

“Esgidiau i bara dau ddiwrnod. 


Fawr.a mân dewch;yn mla'n, &c. 
a. “ “Ffarwel. yn awr, 'rwy'n myn'd i'r gwely 
yw YW nghol, yn nghol a'm anwyl Fari; 


£. Maeliynynwell na bod fy hunan 
2 Ar hyd>y wlad yn caru'n drwstan,. 


'-Fawra mân idewch yn-mlagd, &c., GM 











